
Mimm'í 
LMRY À) 


CAN YSGRYTHYRO, 


ÁTTEBIAD TR TAENELLWY: 

BABANOD, 

Alewn Traetbiadau a ysgrifenasant, mewn duîî 
o enliib a geiriau celyd am y bobl sy ’n myned yn 
ol gair Duw a’u cydwybodau dan yr euw Bedydd- 
wyr, trwy gj^mmeryd lesu Cristyn siampl, a’i air 
y n rheol yn mhob ymarferiad crefyddol; ac nid 
hên draddodiadau cyfeiliornus Pabyddiaeth. 


Ti a bwyswyd yn y cWianan, ac a’th gacd yn bria. 

Dan. V. 27. 

Edrvchwchnab’o nebyneich auiheithio trwy phiio'äophi 
•gwâg dwyll, yn ol traddodiad dyniön, yn ol egwyddorion 

byd, ac nid yn ol Crist...Çoi.. iì. 18. 

Edr. Gal. i. I4.aiv.^. Mat.xv. 3.1 Cor. in. 10—15. 
?HIL. i. 15. a iv. 8 . Jer. xxix. 8 . Heb. xiii, 9. 

Ac yr wyf yn attolwg i chwi,frodyr, graffu ar y rhai sydd 
n peri anghydíod a rhwystrau, yn erbyij yr athrawiaeth a 
dysffssoch chwi: a chiliwch ©ddi wrthynt...RHiJF. xvi. í7, 
^ ^ Edr. 3 loAN i. 9, 10, 11. 


Pe clt/ẅn ifod Cenfigen, afiawenyWael ei t 
Ond unwaüh wedi marw, cyd-unwn ganu t 
3îi ddeuwn idd ei hangladd, heb ddeigryn t 
Wel'd dodi'r hênfileines yn isel yn y priüi 


ìffwyd gan Jamcs a Wiliiams 
).—[prSs Ceiniog.] 


ABERYSTWYTH; Argn 
dros D. A.— 181' 


D ARLLENAIS waith athrawon, 
Eu golwg nid oedd gür, 

Am Bahaidd Fedydd Baban, 

Ni ddywedent ddim ino’r gwîr; 
Maent wedi tíodi arfeu, 3 

A cheis’io bod yn bea. 








!Ni raid i ni ddim ofni 

Un gŵr â chleddyf pren. 2 Sam. 23.10. 

2 Wrth fyn’á i adeiîadu, Lùc 14* 

Mae’a gofyn bwrẅ’r draul, [28,29* 

Äc edrych yn ofalus 

Pa fodd mae gyda ’r sail; 

Fç brofìr pob rhyw orchwyì, 1 Cor. d. 

Meddyìiwn bob yr un, [10, li, 12. 

Fé ìosgir pob gŵalth dj'nol, 

Feì gwair a s'ofl grin. ' 

3 Attolwg, y taenellwyr, ; 

A ddewch chwi i’r gloriaB glîr, Diar. 30. 3. 
Mewn taweì ysbiyd syml, . . 

I niéwn i'r Bjbl pur; Esa. 8,. 20, 

.Lle cawn ni reoi union, 

Heb ŵyro ar ún llaw, Dîar. 8. 8. 

A ddalio’n bwysau cyvdr: 

Ddiwrriod mawr a ddaw. 1 Cor. 3. 15. 

4 Pa%i yá h chwi, ío’dI, yn gŵyro', Jer. 23. 36. 

Oddiwith efeogyî bur? 

On‘d liudroa aeyspeilwyr loan 10. 8. 

Sy Sì dringo dros-..)'-1144,1 r, . .. 

A gado‘r llwybr golen, 2 Cor, 12., 18» 

A‘] garnrau unioa ílws, 

A dringotrwy‘r ífe.nestri, loün 10.9» 

A phasio heibio‘r drws ? 

5 Attebwch, wyr, yn syml, Diar. Ì5. i. 

0‘r ’fengyl bnr ddinag, 

Nid twyìlo eich darìlenydd Diar. 12. 17* 
A rhyw hanesion gwâg; , i 

Orid pur wirionedd cadarn, Ps. 100. 5. 

Heb ŵyro ar un ìlaw, , 

A ddalio yn y glorian Job 31. 6. 

Yn bwysau^r dydd a ddaw. , Ps. 62. 6* 
,6 Mae‘n gofyn i drafaelwT, . . .. 

Rhag'ofa garw hi«| Esa. 27-8. 



I ‘mofyn cadarn sylfaën, 

Yn lle ffyn baglau crin; Esa. 36.6. 

Gwelì yw sylfaenu ‘n gynniî, 

Wrthreol Bibl Duw, Gal.6. l6. 

Wrth ado‘r rheol hòno, 

Ca‘dd lawer esgyrn briw. Ps. 141. 7. 

7 Os ni yw ‘r Ail-fedyddwyr, Mat. 21. 25, 

Pẅy'oedd y cynta‘ erio'd ? [26, 27. 

Da génnyf glywed hyny, 

Gan ryŵ un dan y rhòd ; 

Rhaid inyn‘d at y taenellwr, 

A gofyn iddo fe, 

Os methiíF roddi atteb, Luc. 7.30. 

Fe ddarfu arn y ple. Act. 8.12. 

8 Gŵr ohwannog iawn i gweril, 

Yn ieuangc iawn ei o‘d, Col. 3.13. 

A‘i lefel at fedyddwyr, 

Ac atynt hwy mae‘i nôd ; Galar. 3. 12. 
Mae ei ddannedd ef yn llymion, 

A‘i dafod ef yn hîr, *Iagül.26. 

Pe bae e‘n hŵy o lawer, 

Mae etto heb ddwëyd y gwîr. Jer. 9.5. 

9 Gwilied holl daenellwyr, 2 Cor. 4.2,3. 

Rhag cadw ‘r gwîr ynghudd, 

A theithio ar draeth pwdr, 

Heb gael eu traed yn rhydd; Mat. 7.26. 
Trueni fod gwyr cyfrwys 

Yn awr mor frwd eu zel, Rhuf. 1®; 2. 
Dros hên draddodiad dynol, 

A chadw ‘r gwîr yn gel. Col. 2.8, 

10 Galarus iawn yw gweled 2 Tim. 4.3,4. 

Yn un lle, ẁr neu fâb, 

Yn sefyll mof ddig‘wilydd, 

Dros fedydd tlawd y pab; 

Aed hwn yn ol i Rufain, Dat. 1§. 21. 

Y 11 e daeth allan gynt. 






é 


Job21,18. 
Ps. 78,39. 


Preg.l2.12. 
Tit.2.1,2. 


1 Tim. 4. l6. 
Gal. 5. 2. 


Diar. 16. 22. 


Phih4.5. 
Mat. 15.6, 


Nid yw ond plyfyn ysgafn, 

Aiff gyda ‘r awel wynt. 

11 Ystyriwch hÿn, obrysur, 

Chwi oü daenellwyr plant, Deut. 11.2. 
Pe baech chwi ‘n gwneuthur llyfrau: 

Rifedi îawer cant; 

Ni fyddai rhai ‘n ond sothach, 

Ac afiach o bob rhyw 
Heb fawr o‘r gwîr yn gyson, 

Wrth reol Bibl Duw. 

12 Chwi ewch at yr enwaediad, 

Cyfammod Abraham, 

I bledio bedydd baban, ^ 

Nid yw ond i'heswm cam; 

Gwneuthur ffol yn ífolach, 

A‘r dall yn ddallach y w, 

I geisio haeru un peth, 

Na chéir e‘n Mibl Duw. 

13 Nid yw‘ch rhesymau tyẅyll 

I gyd ond twyll á ‘sgil, 

Fe ddichon un eich atteb, 

Pe baech chwi lawer mil; 

Ni cheisiwn ond y Bibl, 

Mae hwnw ‘n ddigon byth, 

Ni cheir mo fedydd baban, 

Onid ydyw hyn yn chwith« 

14 Chwi haerwch yn ddig‘wilydd 

A llawer iawn o ‘stwr, 

Am Lydia, fenyw dduwiol, 

Fod iddi blant a gŵr; 

Rhyfeddol yw ‘r dichellion, 

I dwyllo dynolr'yw, 

I ddywedyd néu ‘sgrifenu 
Y peth na ddywedodd Duw, 

15 Dwys gadarn, raì dysgedig, „ , „ ^ 

Ni ddyẃedant ddijn ino‘r gwîr, Lef. .9,32. 


2 Cor. 4.2. 


Ps.3. f 


2Cor. 12.^9- 


2 Tira. 2. 9. 
lTim.1.7. 


Äct. l6.14. 


Diar. 7.10. 


Ps.35.20. 
1 Ioan4.1. 


J 



B^le lììäe ‘c’n agoriad auraidd 
I ddadcloi cloiôn dur ? ^ 

Os gŵr a phlant oedd iddì 
Attebwch i mi ‘n hlain 
Br goleu â‘r dirgelwch, 
Mynegwch enwau rhai ‘n. 

1 6 Yr y’ch chwi’r gau athrawottj 

Yn achwyn arnom ni, 

O eisiau ein bod ni ‘n llaẅen, 
Wrth lais eich telyn chwi; 
Fe ddichon gwag resymau, 
Foddloni ambell un, 

A gwnëyd y fFol yn llawen 
Os yfir peth o‘i wìn. 

17 Mae llawer rheswrn cibddall 

I dwyllo‘r ánghall ddyn, 
Rhyw ‘chydig o wirionedd, 
Anwiredd.wrth ei glyri; 
Cymmysgu rhai ‘n â‘u grlynu 
I dwyllo dynolryw, 

Mae hon yn ddichell enbyd, 
A ehroes i feddw l Duw. 

18 Pe baed yn gwneuthur llyfri 

I lanw hyn o fyd, 

I bledio bedydd baban, 

Ni fyddai ond twÿll i gyd = 

Y tŷ syddar y tywod 

I gyd a gwymp i lawr, 

Y gwìr a ddál yn gadàrn 
Yn nydd y storom fawr. 

19 Rhyw bentwr mäwr sydd gí 

O hên gasgliadau crìn, 

A losgir yny diwedd 
Fel tán yn difa Uîn; 
Pysgota llynoedd lleidiog, , 
Ac nid y gair ei hun, 


Diar. 1.31. 
a23.31,32. 

Rhuf. 1.2b 


cv jientyn n*c etfleao, ona y n ^mawr ry aarnyaeaa 



6 


Gwell genyra dammaid iachus, 
Na'‘u pysged drewllyd blin. 

*• Chwi wnewch aelodau eglwys 
O blant bythefnos oed, 

Na cherddodd gam o‘r ddaear, 
Na ddywedodd air erioed; 
Nid yw y fath ddefnyddiau 
Ond digon gwan a main, 

/ îrlae ‘n dda fod crýfach muriau 
I Síon nâg yw ihai‘n. 

.21 Os gall un sant genedlu, 

Sant arall yn y bru, 

Ystyried pöb darllenydd, 

Nad yw ond celwydd dù; 

Pa fodd na all‘sai Noa, 

Rhowch atteb, im‘ pa ham 
Na bu‘sai fe‘n cenedlu 
Duwiolach niâb nâ Cham, 

22 Rhyfeddu ‘r wyf, a synu 
0‘m blaen ac ar fy ol, 

Fod un dyn â phump synwyr 
Yn siarad peth mor fí’ol; 
Chwi oll ddarllenwyr Cymru, 
Ystyriwch bob yr un, 

Pwy gristion allai feddwl 
Ei fod yn berchen un. 

^3 Rhyfedd yw ‘r ymdd‘rysu, 
Mewn tywyllwçh lawer tro, 
Fel dy» f‘ai â‘i ysbryd 
Mewn dwflwm dan y clo, 

A‘i wâg resymau gwanaidd, 
Disylwedd a diles, 

Yn teithio mewn tywyllwch, 
Heb oleu ‘r haul na ‘i gwres. 

25 Gofynaf i‘r taenellwyr, 

Sydd yma îs y rhod. 


Diar. 16.1. 

alö. 17. 

1 Sam. 1.22. 

Rhuf.g. 11. 

Ps. 119.16. 

Galar. 2.18. 
Gen.25. 22. 

MarclS. 14. 

Gen.g. 24. 

Lef. 10.1. 
Gal. 4. 24. 

Ps. 143. 4. 

Diar.27.22. 

Deut. 32.1. 

Diar. 11.12. 
2Pedr 1.9. 

Deut. 2.30. 

Job32.11. 

Barn. 4.9. 
Job.25.3. 

Mat. 21.25. 




aCronS.e. 
Diar. 10.21, 


Heb bientyn nsc emeao, ena y n\mawr iy anrnyaeöa 





Fe Ìosgh- betlydd baban, 

I gyd yn ulw mân. 

29 Maent hwy wedi digio, 2 Sam. 3 .8 

Er‘s dyddiau ‘n chwerw iawn, 

Cenfigen sy ‘n eu mhynwes, TagoS. i6. 

A chweril sydd yn ilaw n; 

Achwynant ar fedyddwyr 1 Tim. 5. ig. 

y n uehel iawn eu gwynt 
O eisiau eifi bod ni ‘n bwyta Jos, 9. 4, 5. 
0‘u tçrthau llwydon hwynt. 

30 Hauasànt hâd ymryson Hab. 1 

Vn uchei ar eu gwrych. 

Gan feddwl yn eu calon Hos. 7 . 2 . 

I fyn‘d .á‘r grwn a‘r rhyeh ; 

Fe aìl y gwyr gyfarfod Gen. 14. 17 . 

Rhyw un a swmbwl hîr, 

Mae iiawer ŷch yn blino, Gal. 6.9. 

Cyn myn‘d i ben ei dir. 

31 Fe gaiff y frwydr ddarfod, Ps. 140.7. 

Os ilonydd têg a gawn. 

Ni ‘nganwn air yn mheliacb, Diar. 3.31. 

Na boreu na phrydnawn ; 

Os gwnair rhyw rith o atteb, Gen. 45.3, 
Gan i-y w un o‘r groes blaid, 

Ceir rhagor y tro nesaf, 

Os gwelir anghenrhaid. 

32 Os rhaid yw canu rhagor, 

‘Does help ond myn‘d yn mla‘n Rhuf. 12, 
Trwy ganol hyn o ryfel, [10. 

Er poethed ydyw ‘r tàn, Diar. 20. 20. 

Pe deuai yn fy erbyn 

Ryw fiioedd ddwy neu dair, Ps. 2. 6. 
Ni cheisiaf fi un araf, 

Ond cleddyf gloyw‘r gaí'r, _ EpluC. 17. 


Jude22. 
1 Cor, 9 , 16 . 


iALISBÜHY 


DIWEb©, 




